IBYANGIZA UBWISLAMU ( MU KINYARWANDA) 
نواقض الإسلام بالكنيارواندا‎ 


لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


IBINTU CUMI BYANGIZA UBWISLAMU BW'UMUNTU 
NKUKO BYAGARAGAJWE NA SHEIKH MUHAMMAD 
ABDUL WAHAB NABANDI BAMENYI, BIGASOBANURWA 
NA SHEIKH ABDUL AZIZ BEN ABDULLAH BEN BA 'AZ 
Hashimwe kandi hasingizwe Imana (Allah) S.W.A, amahoro abe 
kuwasozoreje intumwa nabahanuzi Muhammad mwene Abdullah 
nabiwe nabasangirangendo be nabazamukurikira kugeza kumunsi 
wa nyuma. 

Muvandimwe Muyislam, menya ko Imana (Allah) yategetse 
abagaragu bayo bose kuba abayislam no kuzirikana amategeko 
yayo no kwirinda kunyuranya nayo, ku bwibyo yohereza intumwa 
Muhammad ( Imana imuhe amahoro nimigisha ) uzamukurikira 
azaba ayobotse nuzirengagiza inyigisho ze azaba ayobye. 

Imana yatugaragarije henshi muri Qoran impamvu zatuvana 
mw’idini, nuburyo bwinshi twabangikanyamo Imana tukaba 
abahakanyi. 

Muri iyi nyandiko tugiye kubagaragariza ibintu cumi (10) byangiza 
ubuyislam bw'umuntu, nkuko byasobanuwe na Sheikh 
Muhammad Abdul wahab  nabandi bamenyi (Imana 
ibahundagazeho impuhwe zayo), tukabigezwaho mu ncamake na 
Nyakubahwa Sheikh Abdul aziz ben Abdullah ben Ba’az, 
kugirango ushobore kubyirinda wowe muyislam ubirinda nabandi. 


ICYA MBERE: Kubangikanya Imana (Allah) , ugaragira ikindi 
kitariyo. 

Imana muri Qoran iti: Imana ntibabarira umuntu wese 
uyibangikanya, ibabarira undi wese ishatse” Isura 4 : 116 nanone 
Imana iragira iti: “ Uzabangikanya Imana azaziririzwa ijuru, 
ubuturo bwe ni mumuriro, nta mutabazi kubahuguzi 
(ababangikanyamana) isura 5:72. 


41 


Mukubangikanya Imana hakubiyemo gusaba abazimu no 
kubiyambaza, gutura ibitambo ikindi kitari Imana nkabatura 
ibitambo amajini cg abakurambere babo. 

ICYA KABIRI: Kugira abahuza hagati yawe n'Imana , bambazwa, 
bakitabazwa, bakaniringirwa, ibyo ni ubuhakanyi (Kufru) 
bidasubirwaho. 

ICYA GATATU: Kutemera ko ababangikanyamana ari 
abahakanyi cyangwa ukabishidikanyaho ugerageza gukosora ibyo 
bemera ugambiriye kubavugira. 

ICYA KANE: Kwizera ko hari indi nzira (idini) iboneye itari iyo 
twigishijwe n’intumwa Muhammad, cyangwa ko hari andi 
mategeko aboneye Atari ayazanywe nawe, nkababona ko 
amategeko adashingiye kuy’Imana aboneye abo ni abahakanyi. 
ICYA GATANU: Udashimishwa ni icyaricyo cyose twigishijwe 
nintumwa Muhammad (I.IL.A.D, niyo yaba agikora ariko 
atakishimiye aba ari umuhakanyi, nkuko bigaragara mu mvugo 
y'Imana aho igira iti: “... Kuko babajwe nibyahishuwe n'Imana 
ibikorwa byabo Imana ikabigira impfabusa” Isura 47:9 

ICYA GATANDATU: Kunnyega icyaricyo cyose mw’idini cyaba 
ikiza (thawab) cg ibihano (iqab) ni ubuhakanyi, gihamya cyibyo ni 
ijambo ryi Imana rigira riti: “ Babwire uti: Imana nigitabo cyayo ni 
intumwa yayo nibyo munnyega ? nta rwitwazo mu kwiye kugira 
kuko mwahakanye nyuma yo kwemera” Isura 9: 65-66 

ICYA KARINDWI: Uburozi, uroga cg urogesha cg uwizera ko 
hari icyo bwamugezaho, aba ari umuhakanyi, Imana iti: 
“...Abamalayika (Haruta na Maruta) ntawe bigishaga kuroga 
uretse ko bamubwiraga ngo turi ibigeragezo (fitna) kubiremwa 
uramenye utaba umuhakanyi. Isura 2: 102 

ICYA MUNANI: Kwifatanya nababangikanyamana (abahakanyi) 
no kubashyigikira mu kurwanya abayislamu, gihamya ni ijambo 
ryi Imana rigira riti: “...nuzabashyigikira muri mwe azaba ari 
nkabo, Imana ntiyobora abahuguje (abahakanyi) roho zabo” Isura 
5:51 

ICYA CYENDA: Kwemera ko bamwe mu Bantu bashobora 
kwitandukanya namategeko ya Islam nkuko Khidhr yitandukanyije 


namategeko ya Musa (Imana ibahe amahoro) ibyonabyo ni 
ubuhakanyi, Imana iti: “... uzahitamo indi dini itari islam 
ntazemererwa iryo dini rye kandi kumunsi wimperuka ni 
umunyagihombo” Isura 4:85 

ICYA CUMI: Kutita ku dini y'Imana, ntuyige ntuyikurikize, 
gihamya kibyo ni ijambo ry'Imana rigira riti: “ Ninde wahuguje 
kurusha uwibukijwe amagambo y'Imana ntayiteho, mu byukuri 
inkozi zibibi tuzazihana” Isura 32:22 


Kuri ibi byangiza ubwislamu bw'umuntu, ntatandukaniro hagati 
yubikora mu mikino, ubyemera, ubikora kubera ubwoba, keretse 
ubihatiwe (ubikoreshejwe agahato)ů, ibyo twavuze byose 
birakomeye kandi bikunze kubaho, ningombwa rero ko 
umuyislamu abyirinda, akabitinya, akabigendera kure. 

Twikinge ku mana iturinde uburakari nubukana bwibihano byayo. 
Amahoro nimigisha by'Imana bisakare ku mwiza mu biremwa 
by’Imana Muhammad nabiwe nabasahaba be. 


Mu gice cya 4: Hakubiyemo uwemera ko gahunda namategeko 
bishyirwaho nabantu biboneye kurusha gahunda za Islam cyangwa 
ko ari kimwe, akemera kugengwa nabyo niyo yaba yemera ko 
amategeko ya Islam ariyo aboneye. 

Hakubiyemo kandi ubona ko amategeko ya Islam atagendanye 
nigihe tugezemo cyangwa ko Islam ariyo nta ndaro yo gusubira 
inyuma kwabayislam, kimwe nuko hakubiyemo ufata idini nki 
kintu gihuza umuntu n'Imana gusa, nta ruhare rifite mu buzima 
busanzwe. 

Mu gice cya 4 kandi hakubiyemo na none uwariwe wese ubona ko 
kubahiriza amategeko ya Islam nko guca akaboko k'umujura, 
gutera amabuye abasambana barashatse.... bitagendanye nigihe, 
kimwe nuko hakubiyemo uwemera ko hategekeshwa andi 
mategeko Atari ayi Imana nko mu bucuruzi, mu kugena ibihano 
kubanyabyaha... nibindi byose, niyo yaba yemera ko ay’Imana 
ariyo aboneye, kuko uwemera atyo aba aziruye ibyaziririjwe 


1,1112112 bizwi na buri wese ko ari ikizira mw'idini nko 
gusambana, kunywa inzoga, inyungu za banki, amategeko atari 
ay'Imana ubyemera atyo ni umuhakanyi (Ka’afir), ibyo 
bihuriweho nimbaga yabayislamu. 

Turasaba Imana ko yaduha gutunganirwa twese dukora 
ibiyishimisha kandi ituyobore nabayislam bose mu nzira iboneye, 
Imana niyo nyiri kumva ubusabe bwacu, amahoro nimigisha 
bisakare ku ntumwa Muhammad nabiwe nabasahab be. 


Byanditswe na Nyiricyubahiro Sheikh ABDUL AZIZ ben 
Abdullah ben Ba’az. 

Bishyirwa mu kinyarwanda na NSENGIYUMVA Hamad 

Kigali- RWANDA 


Icyitonderwa:- 

1* Usabwe kugeza iyi nyandiko ع1‎ umuvandimwe wawe 
utayifite ntakiguzi. 

2* Wihanganire amakosa wasangamo cyane cyane ayimyandikire 
kuko ntiyagambiriwe, Allah azabiguhembere. 


